IHRAM 


Bago isagawa ang ihram 

* Pagputol ng kuko, pagputol bigote, pag-ahit ng buhok sa 
kili-kili at buhok sa maselang bahagi ng katawan . 

* Paghugas ng buong katawan kung maaari, at maaari na 
ring hindi na maliligo, ito ay sunnah sa mga kababaihan, 
maging sa mga may regla at bagong nanganak. 

* tatanggaling ng lalaki ang lahat ng damit na may tahi at 
suotin ang suot para sa Ihram. 

* tatanggalin ng babae ang Buqu' at Niqaab at dalawang 

guwantis, at magsuot siya ng Khimar (talukbong) para 
takpan ang kanyang mukha at ulo sa harap ng mga 
kalalakihan na maliban sa Maharim, at hindi masamang 
matakpan nito ang kanyang mukha. 

*pagkatapos maligo magpahid ng pabango ang lalaki sa 
katawan lamang at huwag magpahid sa suot ng ihram, at 
ang babae ay magpahid narin ng pabango nang hindi 
marami. 

* pagkatapos isagawa ang mga nabanggit, isagawa ang 

layunin sa pagpasok sa Nusok na kanyang naisin, at kapag 
naisagawa na ang layunin sa Nusok (Umrah), ito'y 
nangangahulugang siya ay nakapagsagawa na ng Ihram 
kahit wala siyang nabigkas na kahit anu, at kung ang 
naisagawa ang layunin sa ihram pagkatapos ng obligadong 
salah ay mabuti, at hindi man sa oras ng obligadong salah 
at siya'y nagsalah ng dalawang tayo (raka'ah) na ang 
kanyang layunin dito ay sunnah ng pagwuwudu' ay wala 
ring masama. At kapag nagsasagawa ng hajj o umrah para 
sa iba siya'y magsagawa ng layunin para sa taong iyon at 
sabihing LABBAYKA ALLAHUMMA AN (FULAN). At walang 
takdang salah para sa ihram. 


1 


Pagkatapos ng Ihram 

* Iwasan ng Muslim ang pagpuputol ng buhok o kuko 
subalit kung may nahulog mula rito nang hindi sinasadya o 
nagputol siya ng buhok o kuko sanhi ng pagkalimot o 
walang kaalaman sa hatol, siya ay walang sala. 

* hindi maaari sa Muhrim na magpahid ng pabango sa 
kanyang katawan o suot, at walang masama sa natitirang 
pabango na ipinahid niya bago mag-ihram sa kanyang 
katawan, at natirang pabango sa kanyang suot ay dapat 
hugasan 

* ipinagbabawal sa Muslim nasa katayuan man ng ihram o 
hindi, lalaki man o babae ang pagpatay o tumulong sa 
pagapatay ng hayop o pagtaboy nito sa loob ng Makkah. 

* ipinagbabawal sa Muslim nasa katayuan man ng ihram o 
hindi ang pagputol ng kahoy sa loob ng Makkah at mga 
berdeng pananim dito na hindi itinanim ng tao. 

* Hindi ipinapahintulot sa Muslim nasa katayuan man ng 
ihram o hindi ang pagpulot ng pera, o ginto at iba pa sa 
loob ng Makkah maliban sa layuning paghanap ng may-ari. 

* Hindi ipinapahintulot sa Muslim ang pamamanhikan o 
kumontrata sa pag-aasawa at pagpapakasal para sa 
kanyang sarili man o para sa iba, at ang pakikipagtalik at 
Mubasharah, dahil sa hadith ni Uthman bin Affan 4 tunay 
na ang Propeta . . ay nagsabi: ( Hindi maaaring mag-asawa 
ang Muhrim at hindi maaaring pakasalan ni mamanhikan). 

Naiulat ni Muslim. 

* Hindi ipinapahintulot sa babae sa oras ng ihram na 
magsuot ng dalawang guwantes sa kanyang mga kamay at 
huwag niyang takpan ang kanyang mukha ng nigaab o 
burqu' maliban kung nasa harap ng mga kalalakihan, , 
dapat niyang takpan ito sa mga oras na iyon ng takip 
(khimaar) o tulad nito, katulad nang kanyang pagtakip sa 


2 


panahong hind siya muhrim. 

* Hindi ipinapahintulot sa Muhrim na takpan ang kanyang 
ulo ng suot na ihram o kasalungat na idinidikit sa ulo tulad 
ng kufia, turban, gutrah at imamah. Kung tinakpan ng 
muhrim ang kanyang ulo sanhi ng pagkalimot o walang 
kaalaman sa hatol, dapat niyang tanggalin ito kung kailan 
niya naalaala o nalaman ang kahatulan at wala siyang 
pananagutan. 


Sa Miqaat 

Karapat-dapat sa nagsasagawa ng hajj o umrah na maligo o 
magpahid ng pabango kung kaya niya at wala siyang 
pananagutan kung hindi niya ito naisagawa, at 
pagkatapos; isuot niya ang suot ng ihram: ang RIDA at 
IZAAR na dalawang puting tapis, at ang babae ay walang 
takdang kasuotan para sa ihram bagkus magsuot lamang 
siya ng kasuotang makakatakip sa kanyang katawan ito 
man ay pula o berde o asul at iba pa, nang walang 
paglalantad ng kagandahan. At siya'y magsagawa ng 
layunin para sa umrah o hajj at sabihin ang: (LABBAYKA 
HAJJ - LABBAYKA UMRAH), at sa kanyang pagsisimula sa 
TALBIYA ito'y isasagawa kung naipahayag na niya ang 
kanyang pagpasok sa NUSUK. Ang Talbiya ay hayagang 
binibigkas ng mga kalalakihan maliban sa mga kababaihan. 

Mga Himpilan ng Ihram 

- DHUL HULAIFAH: Himpilan ng mga taga Madinah at ang 
sinumang dumaan sa kanilang daan, ito ay tinatawag 
ngayong ABYAR ALI, 450 kilometro ang layo sa Makkah Al- 
Mukarramah. 

- AL-JUHFAH: Himpilan ng mga taga Sham, Moroeeo at 
Egypt at ang sinumang dumaan sa kanilang daan, ito ay 
malapit sa lunsod ng Rabig at ang mga tao ngayon ay 
nagsasagawa sila ng Ihram sa Rabig. 


3 


- QAI?IMUL MANA-ZIL: Himpilan ng mga taga NAZ'D (Riyadh 
at mga kalapit pook nito), at ang sinumang dumaan sa 
kanilang daan. Tinatawag ito ngayong AS-SAYL AL- 
KABEER, 75 kilometro ang layo sa Makkah Al-Mukarramah. 

- YALAMLAM: Himpilan ng mga taga Yemen at sinumang 
dumaan sa kanilang daan, at nagsasagawa ang mga tao 
ngayon sa AS-SAADIYAH, 92 kilometro ang layo sa Makkah 
Al-Mukarramah. 

- DHA'TU IR'Q: Himpilan ng mga taga lraq at ang sinumang 
dumaan sa kanilang daan, 94 kilometro ang layo sa Makkah 
Al-Mukarramah. 

Ihram ng wala sa Wastong Gulang 

1- Ang batang hindi pa umabot ng wastong gulang, 
magsasagawa ng layunin ng Ihram para sa kanya ang 
kanyang magulang (o tagapamahala), tanggalin nito ang 
tahing suot ng bata at magsagawa ng TALBIYAH para sa 
kaniya at magiging Muhrim ang bata sa pamamagitan nito. 
Ipinagbabawal sa kanya ang anumang bawal sa malaking 
muhrim. 

2- Ang batang babae na hindi pa umabot ng wastong 
gulang, magsasagawa ng layunin ng Ihram para sa kanya 
ang kanyang magulang (o tagapamahala), at magsagawa 
ng TALBIYAH para sa kanya at magiging Muhrim ang 
batang babae sa pamamagitan nito. Ipinagbabawal sa 
kanya ang anumang bawal sa malaking babaeng muhrim. 

3- IMararapat na maging malinis ang kanilang mga suot at 
katawan habang nagsasagawa ng TAWAF, sapagkat ang 
Tawaf ay kahalintulad ng Salah at ang kalinisan ay 
kondisyon ng Salah. At kapag ang batang lalaki at babae ay 
nasa wastong gulang na, magsagawa silang dalawa ng 
Ihram nang may pahintulot ang kanilang magulang ( o 
tagapamahala) at isasagawa nila sa ihram ang isinasagawa 
ng nakatatanda tulad ng paligo at pagpahid ng pabango o 
katulad nito. 


4 


Ang Umrah 

Pamamaraan ng Umrah 

Sinabi ng Propeta ( Ang Umrah hanggang sa isa pang 
Umrah ay pumapawi ng kasalanang nasa pagitan nito, at 
ang tanggap na Hajj ay walang gantimpala kundi ang 
Paraiso). Napagkasunduan ni Bukhari at Muslim. 

- kanais-nais para sa nagsasagawa ng Umrah na maligo 
agad pagdating sa D/lakkah at pagkatapos nito, punta siya 
sa Masjidil Haram na siyang Baytullah Al-Ateeq upang 
isagawa ang mga Gawain sa Umrah, at kung siya'y pumunta 
sa Masjidil Haram ng hindi naligo siya ay walang sala...at sa 
pagpasok sa Masjidil Haram ang kanyang kanang paa ang 
dapat niyang unang hakbang at bigkasin ang: AU-DHU 
BILLA-HIL ADHEEM WA WAJHIHIL l<AREEM WA SULTA- 
IMIHIL QADEEM MINAS SHAYTA-NIR 

RAJEEM..ALLAHUMMAF TAH-LI ABWA-BA RAHMATIK. At 
ganyang din ang dapat basahin sa lahat ng Masjid (Moske). 


Pagsuot ng Ihram 

Kanais-nais (o Sunnah) ang ID'TIBA para sa mga kalalakihan 
sa Umrah at sa Tawaf AI-Qudoom lamang. At ang paraan 
nito ay ang paglabas ng kanang balikat na ang gitna ng 
RIDA' (balabal) ay nakatapat sa kanyang kanang kilikili at 
nasa kaliwang kilikili ang dalawang dulo. 


Ang Tawaf 

Pamamaraan ng Tawaf 

Ang Tawaf ay pag-ikot ng pitong beses, magsisimula sa itim 
na bato (Blaek Stone), kung kaya niyang lumapit sa itim na 
bato (Blaek stone), ito'y kanyang halikan kung hindi siya 
makakasaldt ng mga tao sa pamamagitan n g 
paldpagsiksikan at tulakan ni walang pagmumura at 
suntukan„ at sapat na ang pagtaas ng kanang kamay mula 


5 


sa malayo at bigkasin ang ALLAHU AICBAR nang walang 
tigil sa paglalakad sa harap ng itim na bato at kanais-nais 
para sa kanya na hawakan ang Ar-Ruk'n Al-Yamani sa 
kanyang kamay kung kaya niya, at huwag niyang halikan o 
haplus-haplusin tulad ng ginagawa ng ilan na kanilang 
sinalungat sa pamamagitan nito ang katuruan ng propeta 
At kung hindi niya kayang hawakan ang Ar-Ruk'n Al- 
Yamani dapat niyang ipagpatuloy ang kanyang Tawaf nang 
hindi niya itinataas ang kanang kamay o magsabi ng 
ALLAHU AKBAR, kabilang sa Sunnah ang pagbigkas ng: 
(RABBANA A-TINA FID DUNYA HASANATAN WA FIL A- 
KHIRATI HASANATAN WA QINAA ADHA-BANNA-R) 
habang nagsasagawa ng tawaf sa pagitan ng Ar-Ruk'n Al- 
Yamani at Itim na Bato. 

At sa ganitong paraan kukumpletuhin ng nagsasagawa ng 
Umrah ang tawaf na pitong beses o ulit na ikot, 
magsisimula sa itim na bato at dito rin magtatapos. At 
itinatagubilin ang RAMAL na siyang mabilis na paglalakad 
nang may magkakalapit na hakbang sa unang tatlong ikot 
sa Tawaful Qudoom lamang. At magsisimula ang Tawaf sa 
itim na bato at dito rin magtatapos. 


Mga Puna habang nagsasagawa ng Tawaf 

- Nagsasagawa ng Tawaf ang ilan sa loob ng HIJ'R sa 
paniniwalang tama ang kanyang tawaf dito, at ang 
katotohanan ang Hij'r ay kabilang sa KA'ABAH kaya't 
dapat isagawa ang tawaf sa labas ng Hij'r. 

- Ang paghawak (o paghaplos) sa lahat ng bahagi o haligi 
ng Ka'abah at paghawak sa telang takip nito o haplus- 
haplusin ang pinto at Maqaam Ibrahim k..ang lahat ng ito 
ay hindi ipinapahintulot sapagkat ito'y Bid'ah (bago sa 
Relihiyon) na walang tamang pinagmulan mula sa katuruan 
ng Islam at hindi ito nagawa ng Propeta ... 


6 


- Itinatagubilin ang paglayo ng mga kababaihan mula sa 
pakikipagsiksikan sa mga kalalakihan habang nasa tawaf 
lalung-lalo na sa itim na bato at maqaam Ibrahim 

- Pagkatapos ng Tawaf itinatagubilin ang pagtakip ng 
kanang balikat at ang pagsalah sa likod ng Maqaam 
Ibrahim W kung kaya niya, at kung hindi; magsalah siya ng 
dalawang raka'ah sa alin mang lugar sa loob ng Masjidil 
Haram at ito'y Sunnah Muakkadah, basahin sa unang 
raka'ah pagkatapos ng fatihah ang Suratul Katiroon at sa 
pangalawang raka'ah pagkatapos ng Fatihah ang Suratul 
Ikhlas, at kung bumasa ng iba, siya'y walang sala . 


Ang Sa'iey 

SAFA' 

- Pagkatapos ng Tawaf, lalabas ang nagsasagawa ng Umrah 
papuntang Safa' para magsagawa ng Sa'iey ng pitong ikot, 
at kapag nalalapit na siya sa safa' bigkasin niya ang: (INIMAS 
SAFA' WAL MARWATA MIN SHA A-IRILLAH). 

- at aakyat siya sa safa' na nakaharap sa Ka'abah at bigkasin 

ang: SUBHANALLAH at ALLAHU AKBAR nang tatlong 
beses at damihan ang dasal habang nakataas ang 
dalawang kamay at sabihin ang: ( LA-ILAHA ILLALLAH 
WAHDAHO LA SHAREEKALAH LAHUL MULKU WA LAHUL 
HAMDU WA HUWA ALA KULLI SHAY'IN OADEER, LA ILA- 
HA ILLALLAH WAHDA' ANJAZA WAADAHU' WA NASARA 
AB'DAHU WA HAZAMAL AH7AABA WAHDAH). Ulit-ulitin 
ng tatlong beses. 

- At manalangin sa pagitan nito ng kanyang naisin at 
maaari ring manalangin ng mas maiksi dito at huwag 
niyang itaas ang mga kamay maliban kung nananalangin at 
huwag ituro habang nagsasabi ng ALLAHU AKBAR. 


7 


- Ang pagturo sa dalawang kamay ang kabilang sa mga 

laganap na pagkakamali ng karamihan sa mga 
nagsasagawa ng Hajj at Umrah. 

- At pagkatapos; bababa siya patungong Marwah ng 
naglalakad at manalangin ng ayon sa kanyang kayang 
bigkasin para sa kanyang sarili, pamilya, at sa mga Muslim, 
at kapag umabot siya sa guhit na kulay berde tatakbo siya 
ng mabilis- ito'y para lamang sa mga kalalakihan at hindi 
kasali ang mga kababaihan- hanggang sa pangalawang 
kuhit at saka siya maglakad hanggang sa Marwah. 


Al-Marwah: 

- Humarap sa Qiblah at bigkasin ang kanyang binigkas 
nang umakyat siya sa Safa' maliban sa ayah..at manalangin 
siya ng kaya niya, at pagkatapos; bumaba siya at maglakad 
hanggang umabot sa berdeng guhit at tumakbo ng mabilis 
hanggang sa pangalawang guhit at ipagpatuloy ang 
paglalakad tulad ng dati, hanggang Safa' at ganito niya 
kumpletuhin ang sa'iey nang pitong beses na ikot. 

- Ang pagpunta niya sa marwah mulas safa' ay isang ikot, at 

ang balik niya mula marwah hanggang safa' ay ibang ikot 
na naman.. 

- At wala siyang sala kung magsimula siyang magsagawa ng 
sa'iey nang naglalakad at kapag nakaramdam ng pagod, 
sakit o masamang pakiramdam- hindi sana ipahintulot ng 
Allah- na kumpletuhin ang sa'iey sakay ng wheel-ehair. 

- Ipinapahintulot sa babaeng may regla at kapapanganak 

pa lamang na magsagawa ng Sa'iey ng walang Tawaf sa 
pagkat ang Mas'a' (lugar na dito isinasagawa ang sa'iey) 
hindi kabilang sa Masjidil Haram. 


8 


- Pagkatapos magsagawa ng sa'iey ay mag-ahit o magputol 

ng buhok at ang pag-ahit ay mas nakakalamang, at dapat 
maputulan ang lahat ng buhok. 

- Ang babae ay putulan ang kanyang buhok ng isang 

pulgada ang haba. 

- Sa pamamagitan nito magtatapos ang mga gawain sa 

Umrah at pagkatapos nito maaari ng gawin ang lahat 
bawal sa Umrah. 

- Kabilang sa mga pagkakamali ay ang pagtakbo ng mga 
kababaihan sa pagitan ng dalawang berdeng guhit. 


Ang Hajj 

Mga Haligi ng Hajj 

1- Pagsasagawa ng Ihram 

2- Pananatili (pagtigil) sa Arafah 

3- Pagsasagawa ng Tawaf Al- lfada (para sa hajj) 

4- Pagsasagawa ng Sa'iey 

Puna: Ang sinumang maiwan ang isa sa mga haligi ay hindi 
ganap ang kanyang hajj maliban sa pagsasagawa dito. 

Mga Obligado sa hajj 

1- Pagsasagawa ng Ihram sa himpilan. 

2- Pagtigil sa Arafah hanggang sa paglubog ng araw. 

3- Pagpapagabi (pananatili sa gabi) sa Muzdalifah 

4- Pagpapagabi (pananatili sa gabi) sa Mina sa mga gabi ng 
Tashreeq 

5- Pagbato sa mga Jamarat 

6- Pag-ahit o pagutol ng buhok 

7- Pagsasagawa ng Tawaf ng pamamaalam 

Ang sinumang maiwan ang isa sa mga obligado ay dapat 
bayaran ng Fidya (pagkatay ng hayop) na kanyang 
kakatayin sa Makkah at ipamigay sa mga kapus-palad at 


9 


hindi maaaring kumain siya mula dito. 


Mga Kondisyon ng pagka-obligado ng Hajj 
Para sa mga kalalakihan: 

1- Islam (o Muslim) 

2- Pag-iisip 

3- Wastong gulang 

4- Kalayaan 

5- Kakayahan 

At karagdagang kondisyon para sa mga kababaihan: 
- Kondisyon para sa kababaihan ang pagsama ng mahram, 
siya ang sasama sa babaeng mag-hajj tulad ng asawa o ang 
sinumang hindi maaaring mag-asawa sa kanya ng habang- 
buhay tulad ng kanyang ama, anak na lalaki, kapatid, o 
kapatid sa pagsuso o asawa ng kanyang ina, o anak na 
lalaki ng kanyang asawa..ang patunay nito ay ang Hadith 
ni Ibn Abbas tunay na narinig niya ang Propeta i na 
nagbibigay ng payo at kanyang sinasabi: ( Hindi maaaring 
kasama ng lalaki ang babae maliban kung may kasama 
siyang kamag-anak (o guardian) at hindi maaaring 
maglakbay ang babae maliban kung may kasamang kamag- 
anak, at tumayo ang isang lalaki at sinabing O Sugo ng 
Allah katotohanan ang aldng asawa ang pumunta sa Hajj at 
ako ay pumunta sa isang digmaan, kaya't sinabi sa kanya 
ng Propeta i pumunta ka sa hajj kasama ng iyong asawa. 
At naiulat ni Ibn Umar 4&tunay na kanyang sinabi: sinabi ng 
Sugo ng Allah |: ( Hindi maaaring maglakbay ang babae ng 
tatlong araw malibang kung kasama ang Mahram). At ang 
mga hadith na tumutukoy dito ay napakarami na 
nagbabawal sa paglalakbay ng babae papuntang Hajj at sa 
ibang lugar ng walang Mahram sapagkat ang babae ay 
mahina at makakaranas ng mga delikado at mga kahirapan 
sa paglakbay at walang magtatanggol sa kanya maliban sa 
mga kalalaldhan at delikado mula sa mga masasamang tao 
kaya't dapat kasama ang Mahram na magtatanggol at 


10 


maglalaban 


para 


sa 


kanya. 


Mga Kondisyong kailangan sa Mahram 
Kondisyon sa Mahram na makakasama ng babaeng 
pupunta ng Hajj ang sumusunod; 

1- Islam (o Muslim) 

2- Pag-iisip 

3- Wastong gulang 

At kapag walang pag-asang makasama ang Mahram, 
maghanap siya ng maghajj para sa kanya bilang ganti at 
sundin ang mga sumusunod: 

1- Kung ang isasagawang hajj ay bulontaryo kailangan ang 
pahintulot ng asawa bilang kondisyon sapagkat mawawala 
sa kanya ang kayang karapatan sa kanyang asawa, at 
maaaring niyang pigilan mula sa bulontaryung hajj. 

2- Maaaring magsagawa ng hajj o umrah ang babae para sa 
lalaki bilang halili ayon sa pinagkasunduan ng mga pantas, 
at maaari na ring magsagawa nito para sa ibang babae, ito 
man ay anak niyang babae o hindi. 

3- Kapag dinatnan ng regla ang babae sa daan papuntang 
hajj o nanganak, ipagpatuloy niya ang paglalakbay at 
kumpletuhin ang hajj at isagawa ang lahat ng Gawain ng 
mga kababaihang dalisay, maliban sa tawaf sapagkat hindi 
siya maaaring magtawat sa Baytulllah, kung dinatnan man 
siyang sa oras ng pagsasagawa ng ihram, magsagawa na 
siya ng ihram dahil hindi kondisyon ng ihram ang kalinisan. 

4- At isagawa ng babae sa ihram ang anumang isinasagawa 
ng lalaki tulad ng paligo, paglilinis sa pamamagitan ng pag- 
alis sa anumang kailanangang alisin tulad ng pag-ahit ng 
buhok at pagputol ng kuko, at walang sala kapag nagpahid 
ng pabango sa kanyang katawan mula sa mga pabangong 
walang malakas na amoy, dahil sa hadith ng Ina ng mga 


n 


mananampalataya Aisha 4 kanyang sinabi: ( Lumalabas 
kami noon papuntang hajj kasama ang Sugo ng Allah itat 
binabalot namin ang aming mga noo ng pabangong musk 
sa pagsasagawa ng ihram at kapag pinawisan ang isa sa 
amin ay tumutulo sa kanyang mukha at nakikita siya ng 
Sugo ng Allah i at hindi niya kami pinagbabawalan. 

5- Sa pagsasagawa ng layunin para sa Ihram, tatanggagalin 
ng babae ang burqu' at niqaab kapag nakasuot ng ganito 
bago magsagawa ng ihram, sinabi ng Propeta (Hindi 
maaaring magsuot ng niqaab ang babaeng nag-ihram). At 
takpan ang mukha ng hindi niqaab at burqu' sa 
pamamagitan ng paglagay niya sa kanyang mukha ng 
khimar o damit kapag nakikita (o nasa harapan) ng mga 
kalalakihang hindi kamag-anak o at ganun din, takpan ang 
dalawang palad ng hindi guwantes sa pamamagitan ng 
pagtakip nito ng damit, sapagkat ang mukha at dalawang 
palad ay Awrah na dapat takpan sa harap ng mga 
kalalakihang hindi mahram sa pagsasagawa ng iharm at 

ibapa. 

6- Maaaring isuot ng babae ang anumang naising suot ng 
mga kababaihan sa kanyang pagsasagawa ng ihram nang 
walang nakakaakit na desenyo at hindi katulad ng suot ng 
mga kalalakihan, at hindi masikip na nakikita pa rin ang 
hubog ng katawan at hindi rin manipis na nakikita sa loob 
at hindi maiksi na nabubuksan ang mga paa o mga kamay 
bagkos ito'y maluwag, makapal at mahaba. Nagkaisa ang 
mga pantas na maaaring magsuot ang babae ng mga damit 
(qamees), duru', pantaloon, khimar, sandals at walang 
nakatakdang kulay na dapat suotin tulad ng berde, bagkos 
magsuot ng anumang kanyang naising mga kulay para sa 
mga kababaihan tulad ng pula o berde o itim at maaaring 
palitan ng ibang kulay kung gustuhin niya. 

7- kanais-nais para sa babae na bigkasin ang Talbiyah nang 
siya lamang ang nakakarinig at kinasusuklaman sa kanya 


12 



ang pag taas niya ng boses bilang pag-iingat mula sa fitnah, 
sa kadahilanang ito; hindi siya maaaring magsagawa ng 
adhan at iqamah at ang itinatagubilin para sa kanya ay ang 
palakpak kung nagkamali ang imam sa salah at hindi 
Tasbeeh. 

8- Obligado para sa babae ang ganap na pagtatakip kapag 
nagsasagawa ng tawaf, at pagbaba ng boses, mababang 
tingin at iwasang makipagsiksikan sa mga kalalakihan 
lalung-lalo na sa itim na bato o sa Rukn yamani, at 
magtawaf nang malayo sa siksikan sapagkat ang 
pakipagsiksikan ay haram dahil sa fitnah at ang paglapit sa 
ka'abah at paghalik sa itim na bato ay sunnah (kanais-nais) 
lamang kapag madali itong isagawa, huwag gumawa ng 
kasalanan sa pamamagitan ng pagtupad ng sunnah 
lamang, at ang sunnah ay pagtaas ng kamay mula sa 
malayo kapag natapat sa itim na bato. 

9- Ang tawaf at sa'iey ng mga kababaihan ay lahat 
paglalakad lamang, nagkaisa ang mga pantas na walang 
ram'l sa tawaf sa bahay ng Allah para sa mga kababaihan at 
walang rin sa pagitan ng safa' at marwah at wala rin silang 
Idtiba'. 

10- Tungkol naman sa Gawain ng may regla mula sa mga 

Gawain ng hajj at ang dapat gawin hanggang matapos ang 
regla; ay katotohanan, isagawa ng may regla ang lahat ng 
mga Gawain sa hajj mula sa ihram, pagtigil sa Arafah, 
pagpapalipas ng gabi sa Muzdalifah, pagbato ng jamarat at 
hindi maaaring magtawaf sa ka'abah hanggat hindi 
natatapos ang regla, sinabi ng Propeta i kay Aisha 4: ( 
Isagawa mo ang anumang isinasagawa ng nagsasagawa ng 
hajj maliban sa pagtawaf mu sa bahay (ka'abah) hanggat 
hindi natatapos ang iyong regla). 

Babala: Kapag nagtawaf ang babae at pagkatapos niyang 
magtawaf ay dinatnan siya ng regla, sa ganitong 
pagkakataon siya'y magsagawa ng sa'iey dahil ang sa'iey 


13 


ang hindi kondisyon ang kalinisan. 

11- Ipinapahintulot para sa mga kababaihan kasama ang 
mga mahihina na lisanin ang Muzdalifah pagkatapos ng 
hating-gabi at magbato ng malaking jamarat sa kanilang 
pagdating sa mina bilang pag-iwas para sa kanila mula sa 
siksikan. 

12- Ang babae ay magputol ng dulo ng buhok para sa hajj 
at umrah nang isang pulgada ang haba at hindi maaaring 
mag-ahit..ang pulgada ay dulo ng daliri. 

13- Ang babaeng may regla kapag nakabato sa malaking 

jamarat at nagputol ng buhok ay natapos na niya ang ihram 
at maaari niyang gawin ang anumang bawal sa ihram 
maliban sa asawa, maaari sa kanya ang asawa pagkatapos 
ng tawatul itadah, at kapag nagtalik sila ng asawa niya 
dahil sa kanya, obligado siyang magbigay ng fidya, ito ang 
pagkatay ng tupa (kambing) sa Makkah at ipamimigay sa 
mga maralitang taga haram. 

14- Kapag dinatnan ng regla ang babae pagkatapos ng 
tawaful ifadah, maglakbay (umuwi) na siya pagkatapos ng 
hajj at hindi na siya magsagawa ng tawaf ng pamamaalam, 
dahil sa hadith ni Aisha kanyang sinabi: ( Dinatnan ng 
regla si Safiyyah bint Huyay pagkatapos ng tawaful ifadah, 
kanyang sinabi: binanggit ko ito sa sugo ng Allah i sinabi 
niya: ( naantala ba niya tau? Aking sinabi: O Sugo ng Allah 
katotohahang siya'y nagsagawa na ng ifadah at nagtawaf 
na sa bahay (ka'abah) at dinatnan ng regla pagkatapos ng 
ifadah?sinabi niya: kung ganun maaari na siyang umalis.) 

At naiulat ni Ibn Abbas katotohanan iniutos ng Propeta i 
sa mga tao na ang maging huli nilang gawin ay pagtawaf sa 
bahay (ka'abah), maliban sa pagpapagaan sa babaeng may 
regla at bagong nanganak. 


14 



Mga Uri ng Nusuk (Gawain sa hajj) 


: Ito ang pagsagawa ng 
ihram para sa umrah sa mga buwan ng hajj, ito ang 
SHAWWAL, DHUL OA'ADAH at unang sampung araw sa 
DHUL HAJJ at kanyang sabihin: LABBAYKA UMRATAIM 
MUTAMATTIAN BIHA ILAL HAJJ at tatapusin niya ang 
umrah sa pagtawaf, sa'iey at pagputol ng buhole at maaari 
niyang gawin ang lahat. At sa ikawalo sa buwan dhul hijja, 
magsagawa ng ihram mula sa kanyang lugar at lalabas siya 
papunta sa mga sagradong lugar at kumpletuhin ang hajj at 
obligado siya magsakripisyo ng tupa (kambing), kamelyo o 
baka at kung wala siyang makatay, dapat siyang mag- 
ayuno nang tatlong araw sa panahon ng hajj at pitong 
araw kung nakabalik na sa kanyang pamilya. 


Maaaring gawin ng mutamatti' ang mga sumusunod: 

* Magsagawa ng tawaf para sa umrah 

* Magsagawa ng sa'iey para sa umrah 

* Magputol o mag-ahit ng buhok 

* Magtatapos ang ihram at hubarin ang damit ng ihram at 
ipinahintulot sa kanya ang lahat kahit pati na ang asawa. 

* Magsagawa ng ihram para sa hajj sa araw ng tarwiyah 

y ): Ang pagsagawa ng ihram 
para sa umrah at hajj nang sabay at kanyang sabihin: 
LABBAYKA UMRATAN WA HAJJA, kapag dumating sa 
makkah magsagawa siya ng tawaful qudoom (pagdating) at 
magsagawa ng sa'iey para sa hajj at umrah nang isang 
sa'iey lamang at manatili sa kanyang ihram at hubarin at 
pagkatapos lalabas siya papuntang sagradong lugar sa ika- 
walong araw ng dhul hijja at kumpletuhin ang nalalabing 
Gawain sa hajj na binubuo ng dalawang nusuk: umrah at 
hajj ngunit hindi siya magsagawa ng sa'iey sapagkat 
nagawa na niya pagkatapos ng tawatul gudoom. 


15 


itinatagubilin sa nagsasagawa ng Qiraan ang pagkatay ng 
tupa (kambing) o kamelyo o baka, at kung wala siyang 
matagpuan siya'y mag-ayuno nang tatlong araw sa 
panahon ng hajj at pitong araw kapag nakabalik sa 
kanyang pamilya. 


: Ang pagasasagawa 
ng ihram para sa hajj lamang, at kung dumating sa meqaat 
kanyang sabihin: LABBAYKA HAJJAN, at kung dumating sa 
Makkah Al-Mukarramah magsagawa ng tawaful qudoom at 
magsagawa ng sa'iey para sa hajj, at manatili sa kanyang 
ihram hanggang matapos ang nusuk (Gawain sa hajj), at 
hindi obligado sa mutrid ang pagkatay ng hadiy dahil hindi 
niya pinag-isa ang umrah at hajj. 

At maaaring gawin ng mufrid ng hajj lamang ang 
sumusunod: 

* Pagsagawa ng ihram sa meqaat 

* Magsagawa ng tawaful qudoom (ang tawaful qudoom 
para sa nagsasagawa ng lfraad ay sunnah (kanais-nais) 
kung hindi niya nagawa wala siyang pananagutan). 

* Sa'iey para sa hajj ( kapag nagsagawa ng tawaful qudoom 
at pumunta sa mina, siya magsagawa ng sa'iey para sa hajj 
pagkatapos ng tawaf ng pamamaalam). 

* Manatili sa kanyang ihram hanggang sa araw ng 
pagkatay at iwasan ang mga nakakasira ng ihram. Sinabi 
ng Propeta i: (Ang sinuman ang nagsagawa ng hajj at 
hindi nakipagtalik sa asawa (habang nasa katayuan ng 
ihram) at hindi gumawa ng kasalanan ay (para siyang) 
bumalik (pagkatapos ng hajj na Malaya sa pagkakasala) 
tulad ng araw ng pagkapanganak sa kanya ng kanyang ina 
(nang walang kasalanan). tumpak na Hadith. 


16 


Ikawalong-araw sa Buwan ng Dhul hijja (At-Tarwiyah) 

1- Ang nagsasagawa ng Tamattu' ay magsagawa ng ihram 

para sa hajj sa umaga, gawin niya bago ang ihram para sa 
hajj ang kanyang ginawa bago ang ihram para sa umrah 
tulad ng paligo, pabango at bulontaryong salah at 
pagkatapos mag-ihram siya mula sa kanyang kinalalagyan 
kung saan siya nanana tili. 

2- Ang mga nag-hajj ng Qiraan at lfraad ay manatili sa 

kanilang ihram...at lalabas lahat ang nagsasagawa ng 
Tamttu', Qiraan at lfraad nang sabay papuntang mina bago 
ang dhuhur at magdadasal sila ng Dhuhur, As'r, Magrib at 
lesha sa takdang oras ng bawat salah nang hindi sabay- 
sabay at dasaiin nang tig-dadalawang raka'at ang mga 
salah na may apat na raka'at (Qas'r) at magpalipas sila ng 
gabi ng ika-siyam ng dhul hijja sa Mina at doon din sila 
magsalah ng Fajar, at ang sinuman ang pumunta sa mina 
bago ang araw ng tarwiyah (ika-8 ng dhul hijja) siya'y 
magsagawa ng ihram sa mina nang umaga...at ang kanais- 
nais ay pagpalipas ng nag-hajj ng gabi sa mina araw ng 
tarwiyah...dahil kapag nagsalah ng faj'r sa ika-9 sa dhul 
hijja, siya'y maghihintay hanggang sa pagsikat ng araw at 
pupunta sa Arafat nang mahinahon at may kasamang pag- 
gunita sa Allah, Ang Kataas-taasan, ayon sa kanyang 
kayang bigaksin mula sa mga pag-gunita, pagbasa ng 
Quran, maraming pagbigkas ng LABBAYKALLAHUMMA 
LABBAY, at LA-ILA-HA ILLALLAH, ALLAHU AKBAR at 
SUB'HAIMIMALLAH at pasasalamat sa Allah, Ang Panginoon 
ng lahat ng nilalang... 


Araw ng Arafah 

Ang pagtigil sa Arafah ay kabilang sa mga haligi ng hajj, 
hindi tama ang hajj kung hindi ito naisagawa, sinabi 
Propeta (Ang Hajj ay Arafah). Isinalaysay Abu Dawud at 
Tirmizi. 


17 


At ang araw ng arafah ang siyang pinakamainam na 
sinikatan ng araw, dito magsidatingan ang mga grupo- 
grupo ng mga nagsasagawa ng hajj papunta sa luagr ng 
Arafat, sapagkat titigil ang mga Muslim sa dakilang araw na 
ito sa Arafat mula pagsikat ng araw hanggang sa paglubog, 
at sa araw na ito ipinagmamalaki sila ng Allah sa kanyang 
mga Anghel... 

At sa Sahih Muslim buhat kay Aisha katotohanan ang 
Propeta i ay nagsabi: ( Walang araw na may 
pinakamaraming pinapalayang alipin ng Allah mula sa 
Apoy ng empeyerno maliban sa araw ng Arafah, at 
katotohan Siya'y lumalapit- Ang Kataas-taasan, Ang Dakila- 
at ipinagmamalaki niya kayo sa Kanyang mga Anghel ang 
Kanyang sasabihin - Ang Kapuri-puri, Ang Kataas-taasan- 
anu ang kanilang hinahangad??. 

Hinihingi natin sa Allah ang kanyang kahigtan at 
kabutihan... 

Kabilang sa sunnah (kanais-nais) ang pagpunta ng 
nagsasagawa ng hajj sa Namirah sa oras ng dhuhur kung 
kaya niyang pumunta, at kapag dumating ang oras ng 
dhuhur magbigay ng seremonya ang Imam para sa mga tao 
nang seremonyang paala-ala, payo at patnubay at 
pagkatapos magsalah sa mga na g-hahajj ng dhuhur at as'r 
nang sabay sa iisang oras at tig-dadalawang raka'at ang 
bawat salah na mayroong isang Adhan at dalawang 
lqamah tulad ng ginawa ng Sugo ng Allah i, hindi siya 
magsalah ng sunnah bago ang mga salah na ito, ni sa 
pagitan o pagkatapos, at dapat siguraduhin ng 
nagsasagawa ng hajj na siya'y nas aloob ng mga 
hangganan ng Arafah pagkatapos niyang magsalah. 


Mga Pagkakamali sa Araw ng Arafah 
* Pagpunta sa labas ng mga hangganan ng Arafah at ang 
kanilang pananatili doon hanggang sa paglubog ng araw 


18 


at pagkatapos pupunta sila sa Muzdalifah at sinuman ang 
gumawa dito ay walang pananagutan. 

* Paglisan mula sa Arafah bago lumubog ang araw, ito ay 
hindi maaaring gawin dahil salungat sa ginawa ng Propeta 

* Pakikipagsiksikan at pagtutulakan dahil sa pag-akyat sa 
bundok ng Aratah at pagpunta sa tuktuk nito, at 
paghaplus-haplus dito para humingi ng tulong, at pagsalah 
doon, ito ay Bid'ah (bago sa Relihiyon) na walang basihan 
mula sa pananampalataya, at bilang karagdagan; ang 
nagiging resulta nito na masama sa kalusugan at 
pangangatawan. 

* At kabilang sa mga laganap na pagkakamali ang 

pagharap sa bundok ng Arafat tuwing nananalangin (nag- 
dudu'a), at ang sunnah ay ang pagharap sa Qibla (ka'abah) 
kung nananalangin. 


Muzdalifah 

Sa paglubog ng araw ng ika-siyam sa buwan ng dhul hijja 
pupunta ang mga nagsasagawa ng hajj- kasama ang biyaya 
ng Allah- sa lugar ng Mash'aril Haram - Muzdalifah - para 
doon sila magsalah ng Magrib at lesha nang sabay at 
dalawang raka'at ang lesha, na may isang adhan at 
dalawang iqamah sa kanilang pagdating mismo doon, at 
dapat silang magpalipas ng gabi doon na ginugunita ang 
Allah at nagpapasalamat sa kanyang kahigtan at kabutihan 
dahil sa Kanyang pagkaloob sa kanila na masaksihan ang 
pagtigil sa Arafat. 


19 


Mga Pagkakamali sa Muzdalifah 

* Ang Pamumulot ng bato bago magsalah ng Magrib at 

lesha nang sabay at maiksi. 

* Paniniwala na ang batong ibabato sa jamarat ay dapat 

pulutin sa Muzdalifah. 

* Paghugas ng batong ibabato sa jamarat sapagkat hindi 

napag-alamang ginawa ng Propeta ... 

At ang sunnah ay pagpapalipas ng gabi ng nagasasagawa 
ng hajj sa Muzdalifah hanggang sa pagsalah nila ng faj'r 
doon at ipinahintulot para sa mga kababaihan, mga 

mahihina at mga bata at ang sinuman ang nagtataguyod sa 
kanilang pangangalingan ang pag-alis papuntang mina 

pagkatapos ng hating-gabi... 

Kapag nagsalah ang hajj ng faj'r kanais-nais para sa kanya 
na tumigil ( o tumayo) sa Mash'aril Haram na siyang bundok 
sa Muzdalifah o kahit saang lugar sa Muzdalifah nang 
nakaharap sa Qiblah (ka'abah), damihan ang paggunita sa 
Allah, pagbigkas ng ALLAHU AKBAR, at anu mang kaya 
niyang panalangin, at pagkatapos, umalis siya papuntang 
mina bago sumikat ang araw at habang naglalakad maaari 
siyang mamulot ng pitong pirasong maliliit na bato para 
ibato sa malaking jamarat (Al-Aqabah) at ang iba ay 
pupulutin niya sa mina at ipagpatuloy ang paglalakad - sa 
biyaya ng Allah- papuntang mina habang binibigkas ang 
Talbiyah na may pagpapakumbaba sa Allah at maraming 
paggunita sa Kanya. 


20 


Mina 

Pagdating ng nagha-hajj sa Mina: 

-Kapag dumating ang nagha-hajj sa mina dapat siyang 
pumunta agad sa jamarat aqabah, na siyang jamarat na 
malapit sa Makkah at kapag dumating na sa jamarat 
aqabah, isasagawa niya ang sumusunod: 

1- bumato sa jamarat aqabah ng pitong bato nang sunod- 
sunod, banggitin ang ALLAHU AICBAR sa bawat pagpukol. 

2- Magkatay ng Hadiy (tupa, baka o kamelyo) kung 

obligado sa kanya, at kumain siya mula rito at ipakain sa 
mga mahihirap. 

3- Mag-ahit o magpaputol ng buhok sa ulo at ang pag-ahit 

ay mas nakahihigit, at ang babae ay putulan ang buhok ng 
isang pulgada ang haba. 

* Ang ganitong pagkasunod-sunod ay nakahihigit ngunit 
kapag inuna ang iba ay wala siyang sala. 


Ika-sampu sa Buwan ng Dhul hijja 
- Siya ang araw ng pagkatay, unang araw ng Eidil Adh'ha, 
sinasalubong ng mga Muslim sa buong mundo, at ang mga 
nagsasagawa ng hajj ay nasa lugar ng mina na may 
takdang Gawain, sa pinagpalang araw ng ideal adh'ha sila'y 
maligaya at nagagalak sa ibinigay na biyaya sa kanila ng 
Allah, kinakatay nila ang kanilang mga hadiy bilang 
pagpapalapit sa Allah - Ang Kapuri-puri at Kataas-taasan-, 
magsimula ang nagsagawa ng hajj ng takbeer (pagbigkas 
ng ALLAHU AKBAR) sa araw ng led pagkatapos ng pagbato 
sa jamarat aqabah, binibigkas ang: ALLAHU AKBAR, 
ALLAHU AKBAR, ALLAHU AKBAR, LA-ILA-HA ILLALLAH, 
ALLAHU AKBAR, ALLAHU AKBAR WA LILLA-HIL HAM'D. 


21 


Mga Pagkakamali sa pagbato ng Jamarat 

* Paniniwala ng iba na kanilang binabato ang mga shaytan 
(demonyo), binabato nila ito nang may kasamang galit 
dahil sa mga shaytan, hindi ipinag-utos ang pagbato sa 
jamarat maliban upang magunita ang Allah. 

* Pagbato ng jamarat ng malalaking bato o ng mga sapatos 

o mga kahoy, ito'y lampas sa turo ng Relihiyon na 
ipinagbawal ng Propeta ... 

* Pakikipagsiksikan at patayan sa pagbato ng jamarat dahil 
sa pagbato, ito'y malaking kamali an, ang dapat sa 
nagsasagawa ng hajj ay mahinahon sa kanyang mga 
kapatid at pagbato ng jamarat sa wastong lugar sa loob ng 
bakod ng jamarat tinamaan man ang poste o wala. 

* Pagbato sa mga bato nang sabay-sabay ng isang beses 

lamang, sa ganito paraan ay isang bato lamang ang 
mabibilang sa kanya at ang itinatagubilin ay pagbato ng 
mga bato nang paisa-isa, sunod-sunod at pagbigkas ng 
ALLAHU AICBAR sa bawat bato. Kapag nabato ng nag- 
hahajj ang jamarat aqabah at nakapag-ahit o nagputol ng 
buhok, tunay na nakumpleto niya ang unang Tahallul, 
maaari niyang gawin ang lahat ng nakakasira sa Ihram 
maliban sa pakipagtalik sa asawa. 


Tawaful lfadah (tawaf ng hajj) 

Ang Tawaful ifadah ay kabilang sa mga haligi ng Hajj hindi 
kumpleto ang hajj kung wala ito.. 

Pagkatapos magbato ng jamarat aqabah ang 
nagsasagawa hajj sa umaga ng ied bababa siya papuntang 
Makkah upang magsagawa ng pitong ikot na tawaful 
ifadah sa ka'abah at magsagawa ng sa'iey ng pitong ikot 
kung ang kanyang hajj ay tamattu' at kung hindi siya 
nagsagawa ng sa'iey kasama ng tawaful qudoom nang 


22 


dumating siya at sinuman man ang nagsagawa ng qiraan at 
maging ang ifraad, at maaaring ipagpaliban ang tawaful 
ifadah hanggang pagkatapos ng mga araw sa mina at ang 
pagbaba papuntang Makkah pagkatapos ng pabato sa mga 
jamarah. 

At kapag natapos ng nagsagawa ng hajj ang tawaful ifadah 
sa araw ng pagkatay ipinapahintulot na para sa kanya ang 
lahat ng nakakasira ng Ihram pati na ang babae (asawa). 


Mga Araw ng Tash'reeq 

Magsisimula sa gabi ng ika-11 ng Dhul hijja, kaya't 
pagkatapos ng tawaful ifadah sa araw ng pagkatay, babalik 
ang naghahajj sa Mina upang magpalipas doon ng tatlong 
gabi ng Tashreeq. 

* o pagpalipas ng dalawang gabi lamang para sa sinumang 
nagmamadali, bilang patunay ang sinabi ng Allah il: ( At 
gunitain ninyo ang Allah sa panahon ng natatakdang mga 
araw, datapuwa't kung sinuman ang magmadali na lumisan 
(sa Mina) pagkaraan ng dalawang araw, ito ay hindi isang 
kasalanan sa kanya at sinumang pagpaiwan (sa Mina sa 
ikatlong araw), ito ay hindi kasalanan sa kanya kung siya 
ay umiiwas (sa paggawa ng kasalanan), at matakot kayo sa 
Allah at dapat niyong malaman na katotohanang kayo ay 
titipunin tungo sa kanya). 


Obligado sa nagsasagawa ng hajj ang sumusunod: 

* Pagbato ng tatlong jamarat pagkatapos ng tanghaling- 
tapat sa mga araw ng kanyang pananatili sa Mina. 

* Pagbigkas ng ALLAHU AKBAR sa bawat bato 

* Pagpaparami ng paggunita at panalangin 

* laging mahinahon 

* Iwasan ang pakikipagsiksikan, paldpag-away, at gulo. 


23 


Pagbato ng Jamarat 

* ICanais-nais pagkatapos ng pagbato sa maliit na jamarah 

at ang nasa gitna na huminto at humarap sa qiblah, 
nakataas ang dalawang kamay at manalangin nang 
anumang kanyang nais...at hindi na siya hihinto sa 
malaking jamarah (aqabah) at huwag ng manalangin 
pagkatapos ng pagbato dito. 

* Sinumang nais magmadali pagkaraan ng dalawang araw 

ay dapat siyang bumato sa tatlong jamarat sa ika-12 araw 
pagkatapos ng tanghaling-tapat. 

At lumabas mula sa mina bago lumubog ang araw, at 
nanatili siya sa mina dapat siyang magpalipas ng gabi doon 
ng ika-13 at bumato ng jamarat sa araw ng ika-13 kung 
hindi pa siya nakapaghanda sa pagmamadali dahil kung 
nagkaganun! Maaari siyang umalis at hindi na siya 
obligadong magpalipas ng gabi. 


Tawaf ng Pamamaalam 

Pagkatapos lumabas mula sa Mina, pupunta ang mga 
nagsasagawa ng hajj sa Makkah Al-Mukarramah para sa 
tawaf sa Lumang Bahay (ka'abah), at pagkatapos 
magsidatingan ang mga naghahajj mula sa pagsagawa ng 
mga Gawain sa hajj, mga haligi at mga dapat gawin dapat 
ang tawaf ng pamamaalam ang siyang maging huling 
Gawain sa bahay ng Allah bilang pagsunod sa utos niya 
(Propeta ) na nagsabi: ( Huwag umalis ang isa sa inyo 
malibang ang maging kahuli-huliang Gawain ay sa Bahay 
(tawaf)). 

At ang tawaf ng pamamaalam ay siya ang pinahuling 
obligasyon sa hajj na dapat isagawa ng naghahajj bago siya 
maglakbay pabalik sa kanyang lugar at lahat obligado 
maliban sa babaeng mayroong regla at bagong nanganak. 


24 


Ang Masjid ng Propeta i 

Ang Madinah ay lugar kung saan lumikas ang Propeta . . 
galing Makkah at kanyang tirahan, nandito ang banal na 
Masjid ng Propeta . . na siyang pangatlo sa mga Masjid na 
hindi itinatagubiling maglakbay upang dalawin maliban sa 
mga Masjid na ito tulad ng sinabi ng Propeta . . : ( Hindi 
itinatagubiling maglakbay upang dumalaw maliban sa 
tatlong Masjid, 1- Masjid Al-Haram 2- Ang Masjid ko na ito, 
3- At Masjid Al- Aqsa). 

Kahit na hindi kondisyon o obligado sa pagsagawa ng hajj 
ang pagdalaw sa Masjid ng Propeta i o walang kinalaman 
sa hajj at wala ng Ihram ngunit ito parin ay itinatagubilin at 
kanais-nais na dalawin kahit anung oras sa loob ng isang 
taon, kapag binigyan ng Allah ng pagkakataon ang isang 
tao ay ginawang madali sa kanya ang pagdating sa 
dalawang banal na lugar kanais-nais ang pagpunta niya sa 
Madinah An-Nabawi upang makapagsalah sa masjid ng 
Propeta i at pagbati sa Sugo ng Allah iSi Ang salah sa 
Masjid ng Propeta i mas nakakahigit kaysa isang libong 
salah sa ibang masjid maliban sa Masjid Al- 
Haram...sapagkat ang salah sa Masjid Al-Haram ay 
katumbas ng isang daang libong salah. 


Pamamaraan ng Pagdalaw 

* Pagdating ng dumadalaw sa Masjid ng Propeta i: 

- Maunang ihakbang ang kanang paa sa pagpasok habang 
binbigkas ang : BISMILLAHI WAS SALA-TU WAS SALA-MU 
ALA RASU-LILLAH AUDHUBILLA-HIL ADHEEM WA 
WAJHIHIL KAREEM WA SULTA-NIHIL QADEEM MINAS 
SHAYTA-NIR RAJEEM, ALLAHUMMAF TAHLI ABWA-BA 
RAHMATIK. 


25 


- at ganito rin ang itinatagubiling panalangin tuwing 

papasok sa lahat ng masjid. 

* pagkatapos pumasok sa Masjid ng Propeta : 

- magsalah agad ng dalawang raka'ah na tahiyyatul masjid, 

at mas maganda sana magsalah Rawdah kung kaya, at 
kung hindi, maaaring magsalah sa anumang bahagi ng 
masjid at pagkatapos, pupunta siya sa libingan ng Propeta 
i at tumayo sa harapan habang nakaharap dito at 
magsimula sa pgbati sa kanya i nang magandang paraan 
at mahinang boses na binibigkas ang: ASSALA-MU ALAYKA 
AYYUHANIMABI WARAHMATULLAHI WABARAKATUHU at 
mag-alay ng salawat sa kanya, at kung ang iyong sinabi ay: 
ALLA-HUMMA A'TIHIL WASEELATA WAL FADEELATA 
WAB HATHHUL MAOAAMAL MAH-MOODALAZI WA 
AD'TAHU, ALLAHUMMA AGIZ HU AN UMMATIHI AFDALAL 
JAZA, maaari na rin, at pagkatapos, siya lilingon ng kunte 
sa kanan para tumayo sa harap ng libingan ni Abu Bak'r As- 
Sedeeq 4 at batiin siya at manalangin para sa kanya ng 
habag at kapatawaran. 

- at pagkatapos, lumingon muli nang kunte para humarap 
sa libingan ni Omar bin Al-Khattab * at bumati sa kanya at 
manalangin para sa kanya ng habag at kapatawaran. 

Mga Puna: 

Katotohana, ilan sa mga dumadalaw sa Masjid ng Propeta . . 
ay nakagagawa sila ng mga pagkakamali na kabilang sa 
mga Bid'ah na walang wastong basihan (mula sa 
pananampalataya) at hindi napag-alaman mula sa mga 
kasaman ng Propeta i at kabilang sa mga pagkakamaling 
ito: 

- Paghaplus-haplus sa bintana ng Hujrah o sa mga ding-ding 
ng Masjid (bilang panalangin o paghingi ng tulong). 


26 


- Pagharap sa libingan tuwing nananalangin. At ang tama 
ay pagharap sa Qiblah (ka'abah) tuwing nananalangin. 


Mga Kanais-nais gawin ng dumadalaw: 

1- Pagdalaw sa mga libingan sa Baqe' na binubuo ng 
maraming mga Sahabah (kasamahan ng Propeta ) 
kabilang na dito ang pangatlong khalitah Uthman bin 
Affan 

2- Pagdalaw sa mga libingan ng mga martir sa Uhod 
kabilang na sa kanila ang pinuno ng mga martir Hamza bin 
Abdul Muttalib ^ mag-alay ng pag-bati at panalangin para 
sa kanila at kanilang sabihin sa pagdalaw ng mga libingan: 
ASSALA-MU ALYKUM AH'LAD DIYAAR MIIMAL MU MINEEN 
WAL MUSLIMEEN WA INNA INSHA ALLAH BIKOM 
LAHIOOON WA NAS ALULLAHA LANA WA LAKOMUL 
ATIYAH. 

3- Pumunta nang malinis sa Masjid Quba' na siyang pinaka- 
unang masjid na itinayo sa Islam para bisitahin nila at 
magsalah doon, tulad ng ginawa ng Propeta at itinagubilib, 
sinabi ng Propeta i sa hadith ni Sah'l bin haneet *: ( 
Sinuman ang magsagawa ng kalinisan (wudu) sa kanyang 
tahanan at pagkatapos, pumunta siya sa Masjid Quba' at 
nagsalah doon ng salah magkaroon siya ng gantimpalang 
tulad ng gantimpala ng Umrah). At naitala sa Saheehain 
mula kay Ibn Omar 4 kanyang sinabi: ( Bumibisita noon ang 
Propeta i sa Masjid Quba' nang nakasakay at naglalakad at 
nasasalah soon ng dalawang raka'ah). 

4- At wala ng mga masjid o lugar sa Madinah pagkatapos ng 

Quba' na itinagubulin ang pagdalaw, kaya't huwag nang 
pahirapan ng isang tao ang sarili sa palipat-lipat o 
pagpunta dito o doon o sa lugar na wala namang 
nakakamit na gantimpala. 


27 


Isinalin sa wileang tagalog ni: 
Salamodin D. Kasim 
Islamie Propagation Office in Rabwah 


At Iniwasto ni: 
Muhammad Taha Ali 
Islamie Propagation Office in Rabwah 


28 



